


Fm gollais fy Nhad, fe gollais fy Mam, 
Pan oeddwn ond plentyn bychan, 
Nid ydwyf yn cofio dim am AE 
O'r ddau oedd mor hoffus o'n baban; 
Cymerwyd fi gan fy Nain meddant hwy 
Mewn 'storm o daranau â mellt, 
A magwyd fi gan fy Nain ar y plwy', 
Yn y bwthyn bach tô gwellt. 


CynDGAN.— Pan yn rhuo byddai'r daran, 
_ Ac yn gwibio byddai'r mellt 

O! rw'yn cofio fel y llechwn 
Yn y bwthyn bach tô gwellt, 


Pan byddai y rhew a'r eira gwyn 
O amgylch y bwthyn bychan, 

' Eisteddwn yn ddedwydd ar fy stôl fach, 
A. chanwn ar yr hen bentan ; 

A'm Nain yn dysgu adnodau i mi 
Yn nghanol ystorom o fellt ; 

Rhyw nefoedd fach gu î mi a fy Nain, 
Oedd y bwthyn bach tô gwellt. 


Fe fyddwn yn chwareu o gwmpas yr ardd 
Cartrefle y diwyd wenyn, 

A difyr y treuliais i lawer awr, 
I chwilio am nyth yr aderyn ; 











o 
el 





Mae hiraeth dwys ar fy nghalon brudd 
Nes ydyw bron yn ddellt ; 

O na ba'wn eto yn blentyn fy Nain 
Yn y bwthyn bach tô gwellt, 


Fe fyddwn yn myned gyda fy Nain 
Trwy'r ddol gan ei galw'n fami, 

A hithau mewn hiraeth dwys am fy mam 
O'i chalon oedd gynt yn fy ngaru; 

A chyda hi byddwn i yn mhob man 
A'm dillad yn wynion a glân, 

Ond erbyn hyn, mae fy Nain yn y Llan 
Yn huno yn y graian mân. 


$ 


CYDGAN.— Pan yn rhiio byddai'r daran, &c. 


"ebo oee. O 6 o ^o 


CAN YR ADERYN DU. 


Y DERYN Du sy'n rhodio'r gwledydd. 

Ti a wyr yr hen a'r newydd, 

A ro'i di gynghor i fachgenyn 

Sydd yn curio er's gwell na blwyddyn ; 
A roi dithau gyngor i mi? 


O dere'n nes faelgenyn, gwrando 
Gael gwybod beth sydd yn dy flino, 





o 
) 


Pa un ai'r byd sy'n troi'n dy erbyn 
A'i eurio yr wyt o gariad rhywyn ; 
Afyni di gyngor gen i; 


O nid y byd sy'n troi'n fy erbyn, 

Na churio 'rwy o gariad undyn ; 

Ond gwel'd y merched glân yn pallu 

Nis gwn b'le i droi fy mhen ìi garu; 
A roi dithau gyngor i mi ? 


O! fyni di yr hen wraig weddw, 
A'i chôd yn llawn yn ymyl marw, 
A'i gwartheg duon yn ei buches. 
Fe wna hono iti fawr les; 
Afynidihoniti? 


Ni fynaf fi yr hen wraic weddw, _ 

Sy'ai chôd yn llawn yn ymyl marw, 

Na'i gwartheg duon sy'n ei buches, 

I lange tlawd 'dyw hon gyfaddas ; 
Ni fynai'i mo honi hi. 


Wel, fyni dithau ferch tafarnwr, 
Sydd a'i phen yn llawn o synw'r, 
A'i chwrw, a'i bîr, a'i phorter parod 
Yn derbyn arian bob diwrnod ; 
Afynidihoni tì? 




















Ni fynaf fi.mo'r ferch tafarnwr, 
Sydd a'i phen yn llawno synw'r; 
Pan bo'i phwrs yn prysur launchio, 
— Llawer ceiniog ddrwg fydd ynddo ; 
Ni fynai'i mo honi hi. 


Wel, fyni dithau lân wnïedyddes, 

Sydd gyda'i nodwydd fain a phinôes, 

Ti gei dy grys yn lân bob amser, 

Fe fydd hono'n well na llawer, 
Afynidihoniti? 


Ni fynaf fi mo'r lân wnîedyddes, 
Sydd gyda'i nodwydd fain a.phinces, 
Pan fo arna'i eisiau nithio, 
Fe fydd gwyntrew ar eì dwylo, 

Ni fyna'i mo honi hi. 


Wel, fyni di ferch yr hwsmon, 

Sydd yn gangen lawen dirion, 

A dyra'i harian i'r cornelai, 

A neidia naid am naid i tithau, 
 Afynidi hon ì ti? 


Wel, cân ffarwel f'o i ti'r 'deryn, 

Wel, dyna'r ferch 'rwyf fi'n ymofyn, 
Tra llong ar fôr, a gro mewn afon, 

Ni fynai'i byth ond merch yr hwsmon, 
Ffarwel, ffarwel i ti. 


